Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXIX Blg. 20 
Oktubre 21, 2008 
www.philippinerevolution. net 
Editoryal 


Di makaliligtas sa mamamayan 
ang pusakal na kriminal na si Arroyo 


H abang papalapit ang 2010, lalong nagiging abala si Gloria Arroyo sa pag- Ka 
i] 


mamaniobra para ipagpatuloy ang kanyang paghahari sa 7 
Malacafang. Labis siyang nangangamba na kung (S) 
wala na siya sa poder ay mapananagot siya sa napakara- WA 
mi niyang kasalanan at krimen sa mamamayan. 
Makailang beses mang sabihin ni Gloria Arroyo na 
hindi na niya palalawigin ang kanyang kasa- 


lukuyang termino, walang naniniwalang NG 

kusa siyang bababa sa poder pagsapit 

ng 2010. A JN BP 
Sadyang kapit-tuko sa poder si Arro- AY 


yo. Hangad niyang manatiling reyna sa 
anumang paraan. Iyon lamang ang kan- (B 
yang katiyakang mapepreserba niya ang l PENTA NGA 
kanyang sarili at ang kinamal niyang yaman ha- Ng YA 
bang nasa kapangyarihan. Kaya kasabwat ng kan- | 
yang mga alipures, nagpapakadalubhasa si Arroyo sa pagma- 
maniobra at pambabaluktot sa mga prosesong “ligal” at iligal NA , 
para makapanatili sa pwesto. NGH EN 
Sa kabila ng matatag at malawak na pagtutol ng mamama- @ x11117 
yan at ng paulit-ulit na pagkabigo ng pakanang ito nitong na- H iang 
karaang mga taon, charter change o cha-cha pa rin r 
ang pangunahing inaasahan ni Arroyo sa pagpapa- E A 
natili sa poder sa paraang “ligal.” Kung anu-ano ang UA 
isinasangkalan ni Arroyo at ng kanyang mga alipures A Ý DB) 
para ipilit ang cha-cha gaano pa man kagarapal ang Ø 
mga ito. 78 ; 
Maging sa harap ng lalong lumalalang krisis ng 
pambansang ekonomya dulot ng papalalim na pandaigdigang 
resesyon, cha-cha pa rin ang laman ng utak at mga hangarin ni 
Arroyo. Isinasakay niya ang tusong planong manatili sa poder sa imperyalis- 


z 
" 


Mga tampok sa OBL2 bigo sa Eastern Matagumpay ang welga | Lumalalang krisis ng 
isyung ito... Visayas PAHINA 3 | sa Bluestar PAHINA 6 | kapitalismo 8 PAHINA 12 


tang adyenda na tuluyang alisin 
ang nalalabing mga probisyon ng 
konstitusyon ng papet na estado 
na nagbibigay-proteksyon sa pam- 
bansang ekonomya at patrimonya. 

Dapat ipursige ang paglulunsad 
ng tuluy-tuloy at malawakang kam- 
panyang pagtutol ng mamamayan 
kasabay ng paggamit ng lahat ng 
paraan--ligal, ekstraligal at arma- 
do--para muling biguin ang Cha- 
cha. 

Dapat ding bantayan at puspu- 
sang labanan ang iba pang kaaki- 
bat na hakbangin ni Arroyo. Kabi- 
lang dito ang pagpapakana ng iba't 
ibang paraan upang mahawakan pa 
rin niya ang kapangyarihan saka- 
ling mabigo ang cha-cha at matu- 
loy ang nakatakdang pambansang 
eleksyon sa 2010. 

Ginagawa ni Arroyo ang lahat 
ng paraan para palakasin ang kan- 
yang partido at koalisyong pampu- 
litika at mag-ipon ng bilyun-bil- 
yong piso bilang paghahanda para 
sa eleksyon. Kaalinsabay, ginagawa 
niya ang iba't ibang tusong paraan 
para siraan ang mga pangunahing 
personahe ng oposisyon, paglaban- 
labanin sila at wasakin ang kani- 
lang hanay, habang sinusuhulan 


ang iba na pumanig sa kanya. 


EB AYAN 


Taon XXXIX Blg. 20 Oktubre 21, 2008 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Tuluy-tuloy din ang paggamit 
ni Arroyo ng panunupil at pandara- 
has laban sa mga pwersang pinaka- 
pursigidong lumalaban sa kanyang 
patuloy na paghahari. Panguna- 
hing target nito ang pambansa-de- 
mokratikong armadong rebolusyo- 
naryong kilusan at ang mga hayag 
na demokratikong organisasyong 
masa at progresibong partidong 
pampulitika. Ang mga lider, pwersa 
at tagasuporta ng mga ito ang pa- 
ngunahing binibiktima ng mga eks- 
trahudisyal na pamamaslang, _ 
pagdukot, iligal na pagku- o 
long, tortyur, pananakot NG 
at iba pang karahasan. Bu- *\ 
kod sa militar at pulis, gina- 
gamit ni Arroyo at kanyang 
mga upisyal pangmilitar at 3x 
panseguridad ang mga itina- ` 
tayo nilang armadong grupong vigi- 
lante. 

Hindi rin binibitiwan ni Arroyo 
ang kanyang pinakahuling alas-- 
ang tuluyang pagpapataw ng batas 
militar o emergency rule para mara- 
has na supilin ang kanyang pinaka- 
malalakas at pinakapursigidong 
mga kaaway sa pulitika at maka- 
pagpatuloy nang wala nang saga- 
bal sa kanyang paghahari. Nagawa 
na niyang magdeklara ng state of 


Nilalaman 


Editoryal 
Di makaliligtas sa mamamayan si Arroyo 
Walang sawa sa cha-cha 
Bigo ang OBL2 sa Eastern Visayas 
Umento sa sahod sa Samar 
Matagumpay ang welga sa Bluestar 


Mm UU WWW e 


Pananalanta ng pasistang estado 
Gawa-gawang kaso laban sa aktibista 
Mga labi ng magsasaka, natagpuan 
Mga magsasaka, pinalalayas ng militar 
Mga abusong militar sa Eastern Samar 
Harasment sa kampus, tumitindi 
Magsasaka, pinaslang sa Quezon 

US: Mindanao ang “bagong Afghanistan” 

Mga armadong sagupaan sa Mindanao 

Hambalos ng krisis sa mga migrante 

Sa ibayong dagat 
Pagbulusok ng sistemang kapitalista 
Melamine sa gatas 


DOO X 0 0 O NN 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


emergency noong Pebrero 2006 pa- 
ra supilin at tugisin ang mga itinu- 
turing niyang kalaban. Hindi niya 
lamang ito napairal nang mataga- 
lan dahil sa agarang malakas na 
pagkilos at pagtutol ng mamama- 
yan at di lubusang pagsang-ayon 
dito ng ilan sa kanyang gabinete. 
Marami pang mga hakbangin 
ang isinasagawa ni Arroyo para tu- 
magal sa kapangyarihan. Kabilang 
na rito ang pagpapalawak ng mga 
pwersang paramilitar at “suportang 


„ṣe sibilyan” ng militar at pulisya 


«7 ng pasistang paghahari. Binig- 
a. yan din ng malawak na kapang- 
N8 yarihan ang National 
Peace and Order Council 
: i para pamunuan ang lahat ng 
internal security operation ng 
mga ahensyang sibilyan, militar 
at pulisya mula pambansang antas 
hanggang sa barangay para mai- 
konsentra ang mga ito pangunahin 
na sa paglaban sa pambansa-demo- 
kratikong kilusan sa ngalan ng “ka- 
payapaan at kaayusan.” 

Ngunit ang lahat ng ito ay mga 
desperado nang hakbang ng isang 
lubha nang nahihiwalay at pabag- 
sak na reaksyunaryo at papet na pi- 
nuno na dahil sa laki at dami ng 
mga krimen at kasalanan ay takot 
na takot na sa mamamayan at sa 
parusang naghihintay sa kanya. 

Maipatupad man ni Arroyo ang 
mga pakana niya, ang mga ito'y ti- 
yak na pansamantala lamang. Sa 
kalaunan, lubusang mabibigo ang 
hangarin niyang manatili sa poder. 

Patuloy na lumalawak at tuma- 
tatag ang pagkakaisa ng mamama- 
yang pinahihirapan at dinadahas ni 
Arroyo. Masidhi ang kanilang ha- 
ngaring wakasan ang kanyang pa- 
pet at anti-mamamayang rehimen. 
Ang tigreng papel na rehimeng US- 
Arroyo ay walang laban sa mama- 
mayang naghihimagsik para kamtin 
ang makabuluhang pagbabago at 
tunay na kalayaan, demokrasya at 
pag-unlad. ABI 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2008 


Walang sawa sa cha-cha 


alang tigil ang iba't ibang paraan para 
maipilit pa rin ni Arroyo at mga alipures 

niya ang cha-cha sa kabila ng malakas pa ring 
oposisyon at sunud-sunod pang mga kabiguan 
dito: 

> Pinagpipilitan pa rin ng pangkating Arro- 
yo ang pakanang “magkasanib na Constitutio- 
nal Assembly” (Con-Ass) kahit tinatanggihan 
ito ng Senado dahil labag ito sa konstitusyon. 
Sa ilalim ng pakanang ito, pagsasanibin ang 
pagboto ng mga myembro ng mataas at maba- 
bang kapulungan ng Kongreso upang di maka- 
sagabal sa pag-apruba ng mababang kapulu- 
ngan ang pagtutol ng malaking mayorya ng Se- 
nado. Ibinasura na ng Korte Suprema ang peti- 
syong inihain ni Bohol Rep. Adam Relson Jala 
para ideklarang labag sa konstitusyon ang hi- 
walay na pagbobotohan sa Con-Ass ng mataas 
at mababang kapulungan. Pero binabalak ni Ar- 
royo na ihain muli ang usapin sa Korte Supre- 
ma sa 2009 dahil inaasahan niyang madali na 
niyang makukuha ang pagsang-ayon ng mayor- 
ya ng mga mahistrado, makaraang mapalitan na 
niya ang halos kalahati ng mga myembro ni- 
tong magreretiro na sa taong iyon. 

> Idineklara na rin ng Korte Suprema na la- 
bag sa konstitusyon ang Memorandum of Agree- 
ment on Ancestral Domain (Mo A-AD) sa pagitan 
ng GRP at ng MILF. Ito sana ang gagamitin ni 
Arroyo na sangkalan para itulak ang mga pag- 
babago sa reaksyunaryong konstitusyon. Sinak- 
yan lamang nito ang MoA-AD para magamit sa 
pagtutulak ng cha-cha ang panukalang pagba- 
ling mula sa iisang estado tungo sa “pedera- 
syon” ng tatlo hanggang apat na estado. 

> Ang isinasangkalan naman ngayon ay ang 
pangangailangan umano ng mga pagbabago sa 
ilang pang-ekonomyang probisyon sa konstitu- 
syon. Pangunahin na rito ang pagtanggal sa 
probisyong naglilimita sa dayuhang pamumu- 
hunan sa bansa na mayroon na umanong na- 
aning 261 boto--sapat na para maaprubahan 
ang probisyon sakaling matuloy ang pinagsanib 
na Con-Ass. Pinalalabas pa ni House Speaker 
Prospero Nograles na layunin nitong maakit na 
lumipat at humanap ng mas ligtas na mapagla- 
lagakan ng kanilang kapital sa bansa ang mala- 
laking kumpanya sa US na namemeligro dahil sa 
tumitinding krisis pampinansya roon. ABI 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2008 


Bigo ang OBL2 
sa Eastern Visayas 


igung-bigo ang Oplan Bantay Laya 2 (OBL2) ng 
B kaaway sa Eastern Visayas. Ang walang habas na 

kampanyang militar ng rehimeng Arroyo ay gina- 
pi ng koordinado at militanteng pagkilos ng masa ka- 
alinsabay ng mga taktikal na opensiba ng BHB. Mata- 
gumpay na naipagtanggol ng mamamayan ang kanilang 
karapatan, kabuhayan at mga komunidad. Napatibay 
ang kanilang rebolusyonaryong pagkakaisa at higit 
pang naisulong ang kanilang mga pakikibaka. 

Paghahanda. Taong 2007 pa lamang, batid na ng 
rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon na isa sa popoku- 
san ng OBL2 ang Eastern Visayas sa 2008. Maagang ini- 
handa ang mga rebolusyonaryong pwersa at mamama- 
yan kung paano ito epektibong lalabanan. Pinag-aralan 
ng mga kasama rito ang kondukta ng OBL sa ibang re- 
hiyon at binuo ang plano ng paglaban. Pinagkaisahan 
ito ng mga rebolusyonaryong pwersa at mamamayan. 

Itinayo ang Task Force OBL sa magkakanugnog na 
baryo para mas epektibong mailunsad ang kampanyang 
kontra-OBL. Dito kinoordina ang mga hakbang at pag- 
kilos ng mamamayan. 

Masusing pinaghandaan ang pangangalaga sa segu- 
ridad. Tinukoy ang mga ahente ng militar sa lugar. Ki- 
nausap ang mga kaya pang manyutralisa habang ang 
ibang hindi na mapagkakatiwalaan ay pinaalis sa lugar. 

Tinukoy ang mga tinatayang pag-iinitan ng kaaway, 
kabilang ang dating mga kasapi ng BHB, at mga myem- 
bro ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa at 
sangay ng Partido sa lokalidad. Ang mga dapat umiwas 
sa pag-atake ng kaaway ay tinulungang lumipat muna 
sa ibang baryo habang nasa kasagsagan ang mga ope- 
rasyong militar sa kanilang baryo. Yaong mga nasa ta- 
mang edad at may malulusog na pangangatawan at isip 
ay pansamantalang pina- 
sukob sa mga yunit ng 
BHB. “Septidor” (o mga 
taong binibigyan ng BHB 
ng safety o kaligtasan) 
ang naging katawagan sa 
kanila. 

Naglunsad ng kam- 
panya para lumikom ng 
pagkain, gamot at iba 
pang kinakailangang re- 
kurso bilang paghahanda 
sa tiyak na pagpapataw 
ng kaaway ng mga blo- 
keyo. 


Aktwal na kampanya ng ka- 
away. Sinimulan ng AFP ang OBL2 
sa Eastern Visayas noong Enero 
2008. Sa bawat takdang panahon, 
nagpupwesto ang AFP ng hanggang 
300 tropa sa bawat kulumpon ng 
mga baryo na tinataya nilang bu- 
mubuo ng sentro de grabidad ng 
target nilang larangang gerilya. 
Walo hanggang siyam na baryo ang 
sinasaklaw nila. Lilipat lamang sila 
sa ibang kulumpon ng mga baryo 
matapos ang tatlong buwan. May 
mga kaso ring nagtatagal sila nang 
anim na buwan o mahigit pa. 

Binago ng mga kasama ang dis- 
posisyon ng mga pwersa at diin ng 
mga trabaho bilang pag-angkop sa 
bagong sitwasyon. Tiniyak ang 
paglulunsad ng kumbinasyon ng 
mga aksyong militar at mga kilos- 
masa bilang aktibong depensiba sa 
opensiba ng kaaway. 

Agad pinaigting ng BHB ang 
gawaing militar sa mga lugar na pi- 
namamalagian ng mga pwersa ng 
kaaway. Inilunsad ang mga opera- 
syong pangharas at isnayp sa mga 
target na baryo at mga anihilati- 
bong opensiba sa kalapit na mga 
baryo para bulabugin at lituhin ang 
mga sundalo sa tunay na konsen- 
trasyon ng mga pwersa ng BHB. Ka- 
alinsabay, naglunsad rin ng mga 
taktikal na opensiba ang mga yunit 
ng BHB sa iba pang bahagi ng re- 
hiyon para mabatak at mapilitang 
kumalat ang mga pwersa ng ka- 
away. Nagdulot ito ng pagluwag sa 
maniobra ng mga kasama sa mga 
inaatakeng baryo. 

Tuluy-tuloy na inilunsad ang 
mga pulong masa at asembliya pa- 
ra sa pagpapalakas ng pagkakaisa 
ng taumbaryo. Kahit sa gitna ng 
tumitinding militarisasyon, naida- 
os sa paraang lihim ang mga pag- 
aaral, talakayan, konsultasyon at 
iba pang aktibidad para matatag na 
maharap ng mamamayan ang anu- 
mang pananalanta ng OBL?. 

Naitayo ang mga pansamanta- 
lang sentro ng pamunuan sa mga 


4 


kulumpon ng inaatakeng mga bar- 
yo. Ginawang pleksible ang istruk- 
tura at mga gawain ng Task Force 
OBL bilang pag-angkop sa militari- 
sadong sitwasyon. Pana-panahong 
naisagawa ang mga konsultasyon 
sa pagitan ng mga organisasyong 
masa o mga pinuno nito at mga yu- 
nit ng BHB at kadre ng Partido sa 
lugar. Hinarap at puspusang nilutas 
ang mga problema sa organisa- 
syon. Sa pamamagitan nitong mga 
pagsisikap at kolektibong dinamis- 
mo, nabawasan nang malaki ang 
marami sa mga problema ng mga 
organisasyong masa. 

Sama-sama at malawakang ku- 
milos ang mamamayan sa mga bar- 
yong sinalakay ng AFP. Epektibo si- 
lang nakapanlaban sa pamamagi- 
tan ng paggigiit ng kanilang mga 
demokratikong karapatan at pag- 
bubuo ng malawak na alyansa sa 
mga karatig-baryo, mga demokrati- 
kong organisasyon, lokal na konse- 
ho at gubyerno. Nalagay sa depen- 
siba sa pulitika ang kilos ng AFP sa 
lugar. Nagkumahog ang AFP na 
magkontra-propaganda laban sa 
BHB, pero pinagtawanan lamang 
ng mamamayan ang kitang-kitang 
mga kasinungalingan ng kaaway. 

Naisagawa ang lahat ng ito 
nang may karampatang pag-iingat 
sa seguridad. Dahil nagkakaisa ang 
mamamayan sa paraan ng pagharap 
sa kaaway, naitaguyod nila ang ka- 
ligtasan ng bawat isa. Tiniyak ni- 
lang walang sensitibong imporma- 
syong makukuha ang kaaway. Wala 
ni isa sa kanila ang naloko at napa- 
sapi sa CAFGU sa kabila ng mga 
pagtatangka ng AFP. 

Esensyal na kahinaan ng 
OBL2. Matinding militarisasyon 
ang inabot ng mga baryong sinala- 
kay ng AFP. Labis na naapektuhan 
ang kabuhayan ng mamamayan sa 
mga baryo. Hindi maiwasang maka- 
ramdam ng takot ang mga magsa- 
saka dahil sa pandarahas at pang- 
gigipit ng militar. Naging laganap 
ang pang-aabuso at paglabag sa 


karapatang-tao. Maraming kaso ng 
pananakit, pag-iinteroga, pangha- 
haras at pilit na pagpapaamin sa 
pinagsususpetsahan na kasapi o di 
kaya'y tagasuporta umano ng BHB. 

Ang presensya ng militar ay lu- 
mikha ng mga kundisyon para sa 
paglaganap ng mga gawaing anti- 
sosyal tulad ng mga inuman at 
pagsusugal. Ginamit ito ng militar 
sa pagsisikap na wasakin ang rebo- 
lusyonaryong pagkakaisa ng mga 
taumbaryo. Gayunman, hindi nati- 
nag ng kaaway ang determinasyon 
ng masa na ipaglaban ang kanilang 
mga karapatan at komunidad. 

Hindi nadurog o naging pasibo 
ang mga istrukturang pampulitika 
sa lugar. Sa halip, kinakitaan pa ng 
mas mataas na antas ng paglaban 
at militanteng pagkilos ang mama- 
mayan sa mga lugar na inatake ng 
OBL2. Walang nadakip na “maiinit” 
sa mga baryo. Walang sumurender 
o nagtaksil na mga dating pwersa 
ng BHB at mga myembro ng orga- 
nisasyong masa. Dahil sa mga ko- 
ordinado at puspusang pagkilos, 
napatigil ng mamamayan ang mga 
taktikal na interogasyon at napa- 
hupa ang dahas ng mga tropa ng 
AFP. 

Hindi napahina ang mga pwer- 
sa ng BHB sa lugar. Katunayan, tu- 
luy-tuloy ang gawaing masa ng 
mga yunit ng BHB sa proseso at 
pagitan ng mga paghahanda at 
paglulunsad ng mga armadong ak- 
syon laban sa kaaway. Sa pamama- 
gitan ng mahigpit na koordina- 
syon, naghatian at nagtulungan 
ang mga yunit ng BHB sa paggam- 
pan ng mga gawain sa mga hang- 
ganan ng mga larangang gerilya. 
Wastong nagamit ang pleksibilidad 
sa paglilipat-lipat ng erya para 
hindi labis na maantala ang mga 
gawain kung saan masyadong ma- 
kapal ang presensya ng kaaway. 

Buo at buhay ang pagkakaisa at 
pagtutulungan ng mamamayan at 
rebolusyonaryong armadong kilu- 
san. Malaki ang iniambag ng mga 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2008 


“septidor” sa rebolusyonaryong gawain dahil sa kani- 
lang kasanayan sa lahatang-panig na gawain, maging 
sa ilang gawaing militar, kaalaman sa tereyn at ma- 
higpit na pagsubaybay sa kilos ng kaaway. Naging su- 
si ang mahigpit na pagtangan ng mga prinsipyo ng li- 
him at maingat na pagkilos at pangangalaga sa kalig- 
tasan ng bawat isa sa baryo. Hanggang sa kahuli-hu- 
lihan, nanatiling bulag ang kaaway sa makapal na li- 
him na kilusan sa mga baryong tinangka nilang gapi- 
in. 

Mahahalagang aral. Puno ng mga aral ang pakiki- 
paglaban ng mamamayan sa mga lugar na tinarget ng 
OBL2. Pinakasusi ang pagsalig ng mga organisasyong 
masa at mamamayan sa sariling lakas at mulat na pag- 
kakaisa sa paglaban. 

Sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagtutulungan 
sa mga kritikal na sitwasyon, napakahalaga ng orga- 
nisado at kolektibong pagharap at aksyon. Napakala- 
king tulong ang maagap na pagkonsolida sa mga re- 


bolusyonaryong pwersa at mamamayan sa mga pagsu- 
suri sa kalagayan at plano sa paglaban. 

Kitang-kita rin ang kahalagahan ng maagap na 
paghahanda, wastong pagbasa sa sitwasyon, akmang 
pagbabalangkas ng mga taktika at hakbangin at ma- 
susing pag-angkop sa aktwal na kalagayan. Sa harap 
ng kahit pinakamatitinding kabangisan at katusuhan 
ng kaaway, di matatawaran ang kahalagahan ng ma- 
higpit na pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng ma- 
sa at kanilang hukbo. 

Mahalagang aral din sa buong kilusan ang pleksi- 
bilidad sa mga plano at pag-iingat sa kaligtasan ng 
mga kasama at susing kasapi ng mga organisasyong 
masa at iba pang maiinit sa mata ng kaaway. Kasabay 
nito ang pagpapaabot ng bangis at pinsalang dala ng 
0BL2 at ang kinakailangang gawing mga pag-iingat, 
sa paraang hindi nagdudulot ng labis na takot sa ma- 
mamayan at sa halip ay humahamon pa sa kanila pa- 
ra lalong magpunyagi at magpakahusay sa paglaban.[B 


Umento sa sahod, nakamit ng PKM sa Samar 


ka na itaas ang sahod sa anim na baryo ng Samar noong Hunyo. 
Ito ay sa kabila ng pananalanta ng Oplan Bantay Laya 2 (OBL 2) 
sa lugar na naglalayong wasakin ang rebolusyonaryong pagkakaisa ng 


NG ang rebolusyonaryong organisasyon ng mga magsasa- 


Partido, BHB at mamamayan. 
Mahigit 250 kasapi ng anim na 


panya (KamKom). 


dor ng mga kahilingan, programa 
ng kampanya sa edukasyon at pro- 
paganda at plano kung paano kaka- 
bigin ang mga panggitnang ele- 
mento sa mga baryo. 


Pinangunahan Habang tumatakbo ang kam- 


balangay ng Pambansang Katipu- 
nan ng mga Magbubukid (PKM) ang 
nakipagnegosasyon sa tatlong ma- 
lalaking panginoong maylupa sa 
magkakanugnog na baryo. Hindi la- 
mang nila napasang-ayon ang mga 
panginoong maylupa, nagawa pa 
nilang ipapasa ito bilang ordinansa 
sa mga lokal na konseho ng saklaw 
na mga barangay. Umabot sa 230 
manggagawang bukid, maralitang 
magsasaka at mababang panggit- 
nang magsasaka ang pangunahing 
nakabenepisyo sa mga tagumpay 
na ito. 

Nakatulong nang malaki sa ta- 
gumpay ng mga magsasaka ang tu- 
long at gabay ng Partido at yunit 
ng BHB na kumikilos sa erya. Para 
isagawa ang kampanya, nagtipun- 
tipon ang mga delegado ng mga 
balangay ng PKM at piling mga ele- 
mento mula sa panggitnang saray 
sa isang taktikal na komite sa kam- 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2008 


ng KamKom ang panlipunang pag- 
sisiyasat at pagsusuri sa uri sa mga 
baryo para mapag-alaman ang mga 
tampok na usaping agraryo sa lu- 
gar. Batay dito ay nabuo ang bora- 


panya, lalo pang tumaas ang pag- 
unawa at pagkakaisa ng mga kasa- 
pi ng PKM at ng mamamayan sa lu- 
gar kaugnay sa iba pang isyung ki- 
nasasangkutan nila. [AB] 


MGA UMENTONG NAIPAGWAGI NG PKM 


Trabaho 


Pagkakaingin (arawan) 
Paggagamas (arawan) 
Pangangahoy (arawan) 


Pag-ani (arawan) 
Pakyawang paggagamas (arawan) 


Sa pagkokopra: 
Paghahakot (arawan) 


Pagbubunot (kada 100 piraso) 


Pagtitikal (por sako) 


Noon Ngayon 


P 80 
P 65 
P 80 
P 60 
P 70 


P100 
P 75 
P100 
P100 
P100 


P150 
P 10 
P 10 


P200 
P 20 
P 15 


Matagumpay ang welga sa Bluestar 


bor Union (BWLU) ang tagumpay ng inilunsad nilang welga laban sa 


I pinagdiwang ng mga manggagawa sa ilalim ng Bluestar Workers’ La- 


kumpanyang Bluestar Manufacturing and Marketing Corp. (BMMC), 
pag-aari ng kapitalistang si Jimmy Ong. 


Ang BMMC na nakabase sa Tu- 
nasan, Muntinlupa City ang kum- 
panyang gumagawa ng sapatos na 
Advan. Bawat araw ay nakapagpo- 
prodyus ito ng 5,400 pares ng bota 
at 2,700 pares ng sapatos. Ang 
mga department store ng SM ang 
pinakamalalaking bumibili ng mga 
produkto ng BMMC. Mayroong 205 
karaniwang manggagawa ang 
BMMC, at 85% nito ay kababaihan. 

Mahaba ang listahan ng pagla- 
bag ni Ong sa mga karapatan ng 
mga manggagawa ng BMMC. Kilala 
si Ong sa pangmomolestiya sa ka- 
babaihang manggagawa sa kum- 
panya mula pa noong 1993. At ki- 
lala rin siya sa pambubuwag ng 
mga unyon. 

Ang BWLU ang ika-apat nang 
unyong itinatag ng mga mangga- 
gawa dahil palaging binubuwag ni 
Ong ang mga dating itinatayo nila. 
Noong Hulyo 24, bisperas ng cer- 
tification election sa pabrika, dali- 
daling tinanggal ng BMMC ang 43 
manggagawa, kabilang yaong 1993 
pa nagtatrabaho sa pagawaan para 
di mabilang ang boto nila pabor sa 
pagtatayo ng unyon. Dagdag na 
maniobra ng maneydsment ang 
pagpapaboto ng 28 empleyadong 
nasa pusisyong managerial, labag 
sa mismong Labor Code. Natalo ang 
unyon. 

Noong Hulyo 12, tinangka ng 
kumpanya na ilabas ang mga maki- 
na nito upang palabasing naba- 
bangkrap ito. Mahigit 60 mangga- 
gawa ang salit-salitang nagsagawa 
ng protestang die-in (paghiga sa 
kalsada) sa tapat ng tarangkahan 
ng kumpanya upang mapigilan ang 
paglalabas ng mga makina. Nagta- 
gumpay sila rito subalit 59 sa kani- 
la ang pinigilang makabalik sa tra- 


6 


baho at ibinimbin ang sahod. 

Sa loob ng mahigit 18 taon mu- 
la nang itatag ang kumpanya, sa 
pinakahuling welga lamang na ito 
natamo ng mga manggagawa ang 
malaking tagumpay laban sa 
BMMC. Sa gayon, mayaman sa aral 
ang naging kondukta at pagdadala 
ng welga. Una, susi sa tagumpay 
ng mga manggagawa rito ang pag- 
kakaisa at katatagan. Nakamit nila 
ang kanilang pagkakaisa at mili- 
tansya sa tulong ng serye ng mga 
pag-aaral sa piketlayn hindi la- 
mang sa isyung kinasasangkutan 
nila kundi pati ng mga isyung pan- 
lipunan. Tuluy-tuloy ang pagpapa- 
liwanag at panghihikayat sa iba 
pang manggagawa para patatagin 
ang welga. 

Pangalawa, mahalaga para sa 
mga manggagawa ang makuha ang 
pinakamalawak na suporta mula sa 
iba't ibang sektor ng lipunan. Sa 
welga ng Bluestar, tinamasa ng 
mga manggagawa ang malalim na 
suporta ng kalapit na mga komuni- 
dad. Katunayan, nabuo ang mga 
organisasyon ng kabataan at kaba- 
baihan sa komunidad. Malaki rin 
ang papel na ginampanan ng akti- 
bistang kabataan sa pagpapalawak 
ng suporta para sa piketlayn. Ha- 
bang natututo sila kaugnay sa pa- 
kikibaka ng mga manggagawa, tu- 
mutulong sila sa pag-oorganisa sa 
kapwa nila kabataan at iba pa sa 
kalapit na komunidad. Habang nag- 
tatagal ang welga, palawak nang 
palawak ang suporta nito mula sa 
komunidad, mga alyado at iba pang 
mga organisasyon. 

Sa kabilang banda, habang 
nagtatagal ay lumaki nang lumaki 
ang nawawalang tubo kay Ong da- 
hil sa welga. Hindi nakayanan ni 


Ong na magpatuloy ang welga sa 
pangamba niyang malugi, kaya na- 
man napilitan siyang ibigay ang la- 
hat ng mga iginigiit ng mga mang- 
gagawa. 

Naipagtagumpay ng mga mang- 
gagawa ang walang kundisyong 
pagbabalik ng 43 manggagawang 
tinanggal, pagkilala sa BWLU bi- 
lang kinatawan ng mga manggaga- 
wa, pagbabayad ng back wages at 
pag-uurong ng kasong illegal strike 
na isinampa ng maneydsment. Nai- 
giit din nila ang pagbibigay ng bo- 
nus at pagtatayo ng espesyal na 
komite na haharap sa maraming 
reklamo ng sexual harassment la- 
ban kay Ong. 

Idinaos ng mga manggagawa 
ang kanilang pagdiriwang noong 
Setyembre 27 sa tarangkahan mis- 
mo ng RMT Industrial Complex na 
kinatitirikan ng kumpanya. Dinalu- 
han ito ng mahigit 100 katao mula 
sa iba't ibang organisasyon. Isina- 
gawa ang mga pangkulturang pag- 
tatanghal. Naging tampok na baha- 
gi ng programa ang pagpapalabas 
ng slide show ng mga larawang ku- 
ha sa panahon ng welga. Nagta- 
lumpati ang mga lider-manggaga- 
wa. Ipinahayag nila na ang tagum- 
pay ng pakikibaka ng mga mangga- 
gawa sa BWLU ay magsisilbing 
inspirasyon sa tuluy-tuloy na paki- 
kibaka ng mga manggagawa sa bu- 
ong bansa sa pagbabago ng lipu- 
nan. AB] 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2008 


ii 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Mga aktibista sa Southern Tagalog, sinampahan ng gawa-gawang kaso 


D alawampu't pitong lider at myembro ng mga prog- 
resibong organisasyon sa Southern Tagalog (ST) 
ang sinampahan ng gawa-gawang kasong arson, pag- 
sira ng ari-arian at sabwatan para maglunsad ng rebe- 
lyon. Sa kanila ibinintang ng militar ang pagsunog sa 
cellsite ng Globe sa Lemery, Batangas noong Agosto 2. 

Kabilang sa mga inakusahan sina Noriel Rocafort, 
pangkalahatang kalihim ng BAYAN-Batangas: Bayani 
Cambronero ng Bayan Muna-ST: Rolando Mingo ng 
PISTON at STARTER, Atty. Remigio Saladero ng Nation- 
al Union of People's Lawyers (NUPL): Agaton Bautista 
ng Samahan ng Magbubukid sa Batangas at Anakpa- 
wis-Batangas, Renato Baybay ng KAMAGSASAKA-KA sa 


Cavite: Isabelo Alicay ng Haligi ng mga Batanguefiong 
Anak ng Dagat (HABAGAT): Romeo Lorca Aguilar ng 
Kadamay-Rizal, Nestor San Jose ng STARTER-Rizal: 
Amelita Sto. Tomas ng Gabriela-Cavite, at Dina Cape- 
tillo, pangkalahatang kalihim ng Karapatan-Batangas. 
Sa 27 akusado, 11 ang taga-Batangas, anim ang taga- 
Cavite, anim ang taga-Laguna, tatlo ang taga-Rizal at 
isa ang taga-Mindoro Oriental. 

Pinabulaanan ng mga akusado ang mga paratang 
sa isang press conference noong Oktubre 4. Anila, ang 
pagsasampa ng kaso ay bahagi ng nagpapatuloy na 
harasment sa mga lider at myembro ng mga ligal na 
progresibong organisasyon. 


Mga pinaniniwalaang labi ng dinukot na magsasaka, natagpuan 


atagpuan sa isang dating detatsment ng 24th IB sa Barangay Bliss, 

Limay, Bataan ang mga pinaniniwalaang labi ni Manuel Merino, isang 
magsasakang dinukot ng mga pwersa ni dating Maj. Gen. Jovito Palparan 
sa Hagonoy, Bulacan noong Hunyo 2006. Ang kinalalagyan ng mga labi 
ay itinuro ni Raymond Manalo, isa ring magsasakang biktima ng pagdu- 
kot na nakatakas noong Agosto 2007. 


Si Merino ay dinukot kasama si- 
na Karen Empeño at Sherlyn Cada- 
pan, mga estudyante ng University 
of the Philippines. Si Manalo na- 
man kasama ng kanyang kapatid na 
si Reynaldo ay dinukot din ng mga 
tauhan ni Palparan noong Pebrero 
2006 sa San Ildefonso, Bulacan. 

Nagkita-kita ang lima sa Bata- 
an nang dalhin sila roon noong 
Nobyembre 2006. Dito sila ibinim- 
bin hanggang Hunyo 2007. Bago 
ito ay palipat-lipat ang mga bikti- 
ma sa iba't ibang kampo at safe 
house ng militar sa Central Luzon. 

Ayon sa salaysay ni Raymond 
Manalo, sina Empefio at Cadapan 
na noo'y nakakulong nang nakaka- 
dena ang mga paa sa bodega ng 
detatsment, ay bigla na lamang na- 
wala noong unang linggo ng Hunyo 
2007. Nagpahiwatig noon ang mga 
bantay nilang sundalo na pinatay 
na ang dalawa. Matapos silang ma- 
wala, sina Merino at ang magkapa- 
tid na Manalo naman ang ikinulong 
sa bodega. Noong gabi ng Hunyo 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2008 


10, 2007, nasaksihan ni Raymond 
Manalo nang kaladkarin ng mga 
sundalo si Merino mula sa bodega 
para umano kausapin ni Palparan. 
Hubo't hubad noon si Merino, na- 
kapiring at nakaposas. Nakita rin 
niya nang patayin at sunugin ng 
mga sundalo si Merino. 

Ayon pa rin kay Manalo, bukod 
sa kanilang lima, natatandaan ni- 
yang anim hanggang walo pang 
ibang biktima ng pagdukot ang di- 
nala sa detatsment sa panahong 
nakabimbin siya roon. Ang ilan 
daw sa mga biktima ay patay na at 
ang iba ay naghihingalo at doon na 
tinuluyan. Dahil dito, pinaniniwa- 
laan ng mga imbestigador na mara- 
mi pang ibang biktima ang nakali- 
bing sa dating detatsment, na bi- 
naklas ng militar ilang araw lamang 
matapos paslangin si Merino. 

Nitong Oktubre 14, kinatigan 
ng Korte Suprema ang writ of am- 
paro na iginawad ng Court of Ap- 
peals sa magkapatid na Manalo no- 
ong Disyembre 2007. Sa desisyong 


isinulat ni Chief Justice Reynato 
Puno, ibinasura ng Korte Suprema 
ang apela ng AFP at Department of 
National Defense na pawalambisa 
ang writ of amparo para sa magka- 
patid. Anang korte, suportado ng 
mga ebidensya ang sinasabi ng 
mga Manalo na nanganganib ang 
kanilang seguridad at nangangalla- 
ngan sila ng proteksyon. 


Mga magsasaka, 
pinalalayas ng militar 


Matet 1,000 magsasaka ang 
pinalalayas ng 7th Infantry 
Division sa Barangay San Isidro, 
Laur, Nueva Ecija. Ang mga magsa- 
saka ay nakatira sa loob ng 3,100 
ektaryang lupaing pilit inaangkin 
ng militar bilang bahagi ng Fort 
Magsaysay (Military Reservation 
(FMMR). 

Noong Nobyembre 1991, inila- 
an ng gubyernong Aquino ang 
3,100 ektarya sa kabuuang 73,000 
ektaryang FMMR para sa mga mag- 
sasakang walang lupa at mga bikti- 
ma ng pagsabog ng Mt. Pinatubo. 
Mula noon ay marami nang magsa- 
saka sa naturang lugar ang naka- 
tanggap na ng CLOA mula sa De- 
partment of Agrarian Reform. 


Sm PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Mga abusong militar sa Eastern Samar at Maguindanao 


Mise ng mga elemento ng 62nd IB noong Set- 
yembre 7 sa Barangay Patag, Maydulong, Eastern 
Samar ang tatlong magkakapamilyang inaakusahan ng 
militar na mga myembro ng rebolusyonaryong organi- 
sasyong masa. Ang mga biktima ay ang magkapatid na 
Jeto at Ronald Catubay at ang bayaw nilang si Jimmy. 

Ayon sa mga ulat koresponsal mula sa Eastern Vi- 
sayas, sinunog din ng mga nag-ooperasyong militar 
ang dalawang bahay sa Bagong Baryo, Barangay Pina- 
nag-an, Borongan, Eastern Samar. 

Tatlong sibilyang Moro naman ang dinukot ng mi- 
litar mula sa evacuation center ng Sambolawan Ele- 
mentary School sa Barangay Sambolawan, Datu Saudi 
Ampatuan, Maguindanao noong Oktubre 10, alas-5:30 
ng umaga. Ang mga bakwit na sina Abi Kalikod, Suwa- 


Harasment sa kampus, tumitindi 


To ang paglabag sa mga karapatan ng mga mag-aaral sa kam- 
pus. Pinakahuling kaso ang paglilitrato at paniniktik ng mga ahen- 
teng militar sa mga estudyante sa Polytechnic University of the Philip- 
pines sa Maynila. Tuluy-tuloy din ang pagpapakalat ng mapanirang pro- 
paganda laban sa mga organisasyon ng mag-aaral, kabilang ang konseho 


at publikasyon nila. 


ib Sinoka at Nasser Abubakar ay sapilitang tinangay 
ng naka-unipormeng mga lalaki. Ang tatlo ay pinara- 
tangan ng militar na mga myembro ng Moro Islamic 
Liberation Front (MILF) sa ilalim ni Commander Ame- 
ril Umbra Kato. Walang ipinakitang mandamyento ang 
mga dumukot sa tatlo. 

Mariing kinundena ng mga tagapagtaguyod ng ka- 
rapatang-tao ang pagdukot. Anila, hindi pa rin ligtas 
ang mga bakwit sa mga evacuation center dahil hindi 
pa rin sila tinatantanan ng militar. 

Bago ito, pitong bakwit, kabilang ang apat na ba- 
ta ang nasugatan noong Setyembre 26 nang walang 
pakundangang kanyunin ng militar ang lugar malapit 
sa Datu Gumbay Elementary School sa Datu Piang, Ma- 
guindanao na nagsisilbing evacuation center. 


Animo'y progresibo ang panukala, 
pero marami itong probisyong 
magliligalisa sa panunupil sa pa- 
mantasan. Isa rito ang pagbibigay 
ng masaklaw na kapangyarihan sa 
Office of Student Affairs sa pag- 
aapruba sa mga organisasyon sa lo- 
ob ng paaralan at paglulunsad nila 


Sa PUP-Quezon, sinampahan ng 
gawa-gawang kasong rebelyon ang 
tatlong kasapi ng konseho ng mag- 
aaral, kasabay ng paninira at pana- 
nakot sa kanila at kanilang mga pa- 
milya. 

Sa Jose Rizal University, 19 na 
mag-aaral ang di makatarungang 
sinuspinde noong Setyembre. Apat 
sa kanila ang pinatalsik kalaunan 
ng administrasyon dahil sa paglu- 
lunsad ng kampanya laban sa va- 
lue-added tax. 

Sa Cebu, inianunsyo ng AFP na 
“bibisitahin” ng militar ang mga 
kampus sa isla para balaan ang 
mga mag-aaral laban sa pagrerek- 
rut ng PKP-BHB. Isinasangkalan ng 
militar ang pagkamatay ni Rachelle 
Mae Palang, dating Vice President 
sa Visayas ng College Editors’ Guild 
of the Philippines, sa isang laba- 
nan sa Negros Oriental noong Set- 
yembre. Si Palang ay dating editor 
ng Vital Signs, pahayagang pang- 


8 


mag-aaral ng Velez College kung 
saan siya nagtapos ng nursing. 

Isa ring mapanlinlang na panu- 
kalang batas ang isinampa ni Rep. 
Risa Hontiveros-Baraquel ng Akba- 
yan na pinamagatang Students 
Rights and Welfare Bill of 2007. 


ng mga aktibidad. Nais din ng pa- 
nukala na magtakda lamang ng lu- 
gar sa kampus kung saan pwedeng 
magprotesta. Pinapaboran din nito 
ang Campus Journalism Act na gi- 
nagamit ngayon para paghigpitan 
ang mga pahayagang pangkampus. 


Magsasaka sa Quezon, walang awang pinaslang 


alang pakundangang pinagbabaril hanggang sa mapatay si 

Alejo de Luna, 30 anyos, isang magsasaka na taga-Barangay 
Mabini, Mulanay, Quezon. Muntik ding mapatay ang anak niyang si 
Mark Angelo, 8 anyos. Ayon sa ulat ng Karapatan, dumating sa sa- 
kahan ng mga de Luna noong Oktubre 13 ang mga elemento mula 
sa “B” Coy ng 74th IB kung saan nadatnan nila ang mag-amang 
nagtatrabaho sa bukid. Sinigawan sila ng isang sundalo na huwag 
tatakbo. Kumaripas naman ng takbo ang nagitlang si Mark Angelo 
at hinabol ito ng ama. Matapos ito ay pinaulanan sila ng bala ng 
mga sundalo. Namatay ang nakatatandang de Luna. Ang bata ay 
hindi nasugatan subalit may mga butas ang shorts niya na likha ng 
tama ng bala. Matapos ito ay pinaghahalughog ng mga sundalo ang 
bahay ng mga de Luna at binantaan ang asawa ni Alejo na si Ange- 
line na dadalhin siya sa kampo ng militar. 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2008 


US: Mindanao ang “bagong Afghanistan” 


nong Arroyo ang mga kaso ng panghihimasok-militar ng US sa Pi- 


H indi na mapagtakpan ng mga kasinungalingan ng US at gubyer- 


lipinas. 

Nito lamang huling linggo ng 
Setyembre ay muling ipinahayag ni 
Adm. Timothy Keating, hepe ng US 
Pacific Command, ang patuloy na 
pagsuporta ng US sa mga opera- 
syon ng AFP “laban sa terorismo” 
hindi lamang sa Mindanao kundi sa 
buong bansa. 

Dagdag pa ni Keating, “Nanga- 
ngako kami na susuportahan namin 
ang AFP sa lahat ng paraang maka- 
kaya.” Pag-amin itong hindi nag- 
aatubili ang US na lumahok sa mga 
operasyong pangkombat ng AFP. 

Walang pangingiming idinekla- 
ra ito ni Keating bilang reaksyon sa 
nabulgar na mga kaso ng pagkaka- 
sangkot ng mga tropa ng US sa 
mga armadong tunggalian sa Min- 
danao. Umani rin ang US ng mati- 
tinding batikos dahil sa pagkaka- 
lantad ng panghihimasok at pakiki- 
pagkutsaba nito sa papet na rehi- 
men sa pagsisikap na linlangin ang 
Moro Islamic Liberation Front sa 
usapang pangkapayapaan. 

Ang kasalukuyang pokus ng US 
sa Mindanao ay nakabalangkas sa 
pangkalahatang pananaw ng US sa 
isla bilang "bagong Afghanistan." 
Ayon kay Scot Marciel, US Deputy 
Assistant Secretary for East Asian 
and Pacific Affairs at embahador ng 
US sa ASEAN, “Ang Mindanao nga- 
yon ang pangunahing pokus ng US 
kaugnay ng banta ng terorismo sa 
buong Southeast Asia.” Ipinahayag 
ito ni Marciel sa katatapos na kum- 
perensya hinggil sa relasyon ng US 
at Southeast Asia na inorganisa ng 
Center for Strategic International 
Studies. Ibinatay niya ito sa doku- 
mentong isinulat ni Dr. Peter Chalk 
na inilathala sa CTC Sentinel, publi- 
kasyon ng Combating Terrorism 
Center (CTC) na nakabase sa US Mi- 
litary Academy sa West Point, New 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2008 


York. 

Ang Mindanao ay itinutulad ng 
US sa Afghanistan na pinaniniwala- 
an nitong pugad ng al Qaeda. Isi- 
nasangkalan ito ng US sa papatin- 
ding interbensyon nito sa isla. Ini- 
lalatag nito ang batayan para sa 
lantarang panghihimasok-militar 
ng US sa Mindanao, at kalaunan, sa 
buong Pilipinas. 

Sa ngayon ay malaki-laking ba- 
hagi ng panghihimasok ng US sa 
isla ay nasa anyo ng “ayudang 
pang-ekonomya” at mga pakitang- 
taong civil-military operations. Ito 
ang dahilan kaya papalaki ang ibi- 
nibigay na ayuda ng US sa mga lu- 
gar sa Mindanao na may nagaganap 
na mga sagupaan. Mula noong 
2005, 60% na ng US Development 
Assistance at Economic Support 
Funding ay napupunta na sa Minda- 


nao, bilang pagpapakita umano ng 
suporta ng US. Sa katunayan, ang 
mas malaking bahagi nito ay di 
ginagastos para sa pangangalla- 
ngan ng mamamayan kundi sa pag- 
lalatag ng mga imprastruktura, ka- 
tulad ng mga daungan, paliparan, 
kalsada at ibang kinakailangan pa- 
ra mas mabisang makapag-opera- 
syon ang mga tropa ng US sa lugar. 

Ayon kay Chalk, isa sa mga ul- 
timong layunin ng patuloy na su- 
portang militar at “ayudang pang- 
ekonomya” ng US sa Pilipinas ay 
ang pagsuhay sa rehimeng Arroyo 
na itinuturing nitong isa sa pinaka- 
masusugid na tagasuporta ng 
“kampanyang anti-terorista” ng 
gubyernong Bush. Kapalit ng su- 
porta nito sa paglaban sa Abu Say- 
yaf at iba pang sinasabing kaaway 
ng gubyernong Arroyo, nabibig- 
yang katwiran ang patuloy na pre- 
sensyang militar ng US sa Pilipinas 
at sa buong Asia-Pacific. ABI 


Mga armadong sagupaan sa Mindanao 


unud-sunod na pagkatalo ang dinaranas ng mga sundalo ng 

Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kamay ng mga pwer- 
sang gerilya ng Moro Islamic Liberation Front (MILF). 

Tatlong sundalo ng AFP, kabilang ang isang tinyente, ang nasu- 


gatan nang pasabugan sila ng land mine ng umaatras na mga pwer- 
sang gerilya ng MILF na sumalakay sa isang kampo ng militar no- 
ong Oktubre 12. Ang mga kaswalti ng militar ay kabilang sa mga 
pwersang tumugis sa mga gerilya. 

Nauna rito, sinalakay ng 50 pwersa ng MILF ang kampo ng mga 
sundalo sa ilalim ng 75th IB sa Barangay Tukanalipao, Mamasapa- 
no, Maguindanao mga alas-10 ng umaga. Tumagal nang 20 minuto 
ang sagupaan bago umatras ang mga gerilyang MILF. 

Ang tumugis na mga elemento ng militar ay may reimporsment 
na mga tangkeng Simba ngunit sa kabila nito ay nabigo silang dak- 
pin ang kahit isang tauhan ng MILF. Ligtas na nakaatras ang mga 
gerilya papunta sa mga baryo sa Liguasan Marsh. 

Samantala, isang pulis ang napatay nang salakayin ng MILF-BI- 
AF noong alas-4 ng madaling araw ng Oktubre 11 ang mga tropa ng 
AFP sa Barangay Sangay, Kalamansig, Sultan Kudarat. Isang mandi- 
rigma naman ng MILF ang naiulat na napaslang. ABI 


Hambalos ng krisis sa mga 
migranteng manggagawa 


ng kapitalismo ang mga migranteng Pilipino. Dadanas sila, ka- 


W si duda na tatamaan ng kasalukuyang pandaigdigang krisis 


sama ng mga manggagawa sa mga bansang kinalalagyan nila, ng 
higit pang pagsasamantala at pang-aapi. 


Nakikini-kinitang kabilang sila 
sa mabibiktima ng malawakang 
tanggalan sa US, Europe at iba 
pang sentro ng pinansya. Sa US la- 
mang, libu-libong Pilipino na nag- 
tatrabaho sa mga institusyong 
pampinansya ang nanganganib ma- 
sisante. Mahigit dalawang milyong 
Pilipino ang naninirahan sa US at 
umaabot sa 30% ng kabuuang re- 
mitans na natatanggap sa bansa ay 
nagmumula sa kanila. 

Pero ang pinakabulnerable pa 
sa hanay ng mga manggagawa at 
empleyado ay yaong may mababa- 
bang antas ng kasanayan at guma- 
gampan ng "mabababang klase" at 
di prayoridad na trabaho tulad ng 
mga katulong sa bahay at mga na- 
sa sektor ng serbisyo tulad ng mga 
manggagawang nasa mga hotel, 
restawran at iba pang katulad na 
mga serbisyo. Hindi maiiwasan na 
madamay sila sa tanggalan, lalu- 
na't maraming pribadong kumpan- 
ya ang magpapaliit ng kanilang 
mga operasyon kundi man tuluyan 
nang magsasara. 

Nagsisimula nang magsara ang 
ilang bansa sa karagdagang mga 
migranteng manggagawa. Sa napa- 
kakonserbatibong pagtaya ng rehi- 
men, 50,000-70,000 ang mababa- 
was sa bilang ng mga manggaga- 
wang lalabas sa bansa--sindami 
lamang ng nabawas noong pana- 
hon ng krisis sa Asia noong 1997. 
Pero mas malala ngayon ang krisis 
kumpara noon, at kung tutuusin, 
walang sinumang nakatitiyak sa 
saklaw at tindi nito sa darating na 
mga buwan. Ngayon pa lamang, ni- 
rerebyu na ng Australia ang progra- 
ma nitong kumuha ng 31,000 mig- 


10 


ranteng manggagawa para sa in- 
dustriya at agrikultura. Tinataya 
nitong liliit na ang pangangalla- 
ngan para sa karagdagang mangga- 
gawa ngayong tumutumal na 
ang kanilang ekonomya at ku- (241 


mikitid ang base ng kanilang N4 


industriya. Nirerebyu na rin 
nila maging ang pagpapapa- 
sok ng mga pamilya ng mga 
migranteng nagtatrabaho na 
roon. Sumunod na rin ang 
United Kingdom sa pagpa- 
pahayag na magkakaroon 
ng dagdag na mga restrik- 
syon sa lahat ng dayuhang f 
gustong magtrabaho sa ka- | 
nilang bansa. Anila, idini- 

dikta ng kasalukuyang krisis 
ang pangangailangang “bu- 
malanse” ang bilang ng mga 
lumalabas sa pumapasok na mga 
migrante para hindi lumaki ang ka- 
nilang populasyon. May mga bansa 
pang katulad ng Spain na tuluyang 
nagsara na sa pagpapapasok pa ng 
mga bagong manggagawa mula sa 
ibang bansa. 

Sa pagtumal ng mga ekonomya 
ng mga bansang mataas ang kon- 
sentrasyon ng mga migrante, luma- 
lakas din ang sentimyentong anti- 
migrante--ang pagturing sa kanila 
na pabigat sa problema ng disem- 
pleyo at kanilang ekonomya. Dada- 
las ang mga pagpapalayas sa mga 
manggagawang di dokumentado. 
Titindi ang diskriminasyon sa lahat 
ng mga migrante habang lumalakas 
ang rasismong anti-migrante. Sa 
Europe, dumadalas na ang mga ka- 
so ng karahasan laban sa mga mig- 
rante tulad ng naganap kamakailan 
sa Spain at mas maaga pa sa 


France. 

Daranas ng higit na pagsasa- 
mantala ang mga migrante. Mara- 
ming employer ang magbabawas ng 
mga sahod ng kanilang manggaga- 
wa laluna ng mga migrante. Nitong 
Oktubre, halimbawa, nilayasan ng 
80 migranteng Pilipino ang isang 
pabrika sa Romania dahil karakara- 
kang ibinaba ng may-ari ang kani- 
lang sahod mula 5400/buwan tu- 
ngong 5164/buwan matapos lumiit 
ang bulto ng mga order ng produk- 
to nito mula sa US. Nang pumutok 
ang krisis sa Asia noong 1997, aw- 
tomatikong naging mas mababa 
ang pasahod sa mga bagong 
migrante kumpara sa mga da- 
tihan. 

Walang ibang dapat sisi- 
hin sa ganitong kalagayan 
Y ng mga migranteng Pilipino 
À kundi ang labor export po- 
ll licy ng reaksyunaryong 
ii gubyerno---ang paghikayat 
ng pagtatrabaho sa ibang 
bansa sa kabiguang makalikha 
ito ng mga hanapbuhay sa loob 
# ng bansa. Pinalalala pa ito nga- 
yon ng rehimeng Arroyo sa pami- 
milit nitong lumabas pa rin ng 
bansa ang mga Pilipino sa kabila 
ng paghihirap at pagsasamantala 
na aabutin nila roon. 

Alam ng lahat na ang kaliwa't 
kanang pagbubugaw ng rehimen sa 
mga manggagawa ay bunga ng des- 
perasyon nitong magpatuloy ang 
pagpasok ng mga remitans. Malaon 
nang pinalulutang ng mga migran- 
teng Pilipino ang bangkarote at 
atrasadong ekonomya ng Pilipinas. 
Mas malaki ang ipinapasok nilang 
kapital sa bansa kumpara sa lokal 
na produksyon at pamumuhunan 
ng mga dayuhang kapitalista sa 
mga lokal na kumpanya, stock mar- 
ket at maging sa ipinapasok nilang 
"hot money" o panandaliang ispe- 
kulatibong pamumuhunan. Kung 
wala ang kanilang mga remitans, 
malaon nang bumagsak ang eko- 
nomya ng bansa. ABI 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2008 


SA IBAYONG DAGAT KP 


Tuloy ang pagbulusok ng sistemang 
kapitalista sa US at buong mundo 


igdig. Ipinakikita ito ng mga makasaysayang pagbulusok ng mga 


Le lumalalim ang pagkakabahura sa resesyon ng US at buong da- 


pamilihang pampinansya nitong Oktubre, pagbagsak ng produksyon 
at patuloy na paglaki ng akumuladong mga pagkalugi. Tinatayang mag- 
tatagal pa ito at hahantong sa depresyon sa 2009. 


Pagsadsad ng mga stock mar- 
ket. Sa loob ng walong araw (Oktu- 
bre 10-17), nabura ang $2.4 tri- 
lyong halaga ng mga sapi sa US 
nang bumagsak nang 18% ang Dow 
Jones Index—pinakamalaki na sa 
kasaysayan. Nitong nagdaang taon, 
umabot na sa $8.33 trilyon ang ka- 
buuang ikinalugi ng mga kumpan- 
yang may mga saping nakalista sa 
mga stock market sa US, na nagre- 
sulta sa pagbagsak nito sa pinaka- 
mababang antas sa nakaraang li- 
mang taon. 

Noong linggo ring iyon, bu- 
magsak nang 11.4% ang Nikkei 
Stock Index, talaan ng mga sapi ng 
mga pangunahing kumpanya sa Ja- 
pan. Ang mga ito na ang pinaka- 
matatarik na pagdausdos mula no- 
ong Oktubre 1987, nang huling bu- 
magsak nang matindi ang mga 
stock market sa buong mundo. Ba- 
tay sa pinagkumbinang pagtatala 
ng Dow Jones at Nikkei, simula 
2008, bumagsak na nang 43.21% 
ang halaga ng kabuuan ng mga sa- 
pi sa mga pamilihan sa US at Ja- 
pan. 

Pagbili ng gubyerno sa sapi 
ng mga bangko. Nitong kalagitna- 
an ng Oktubre, naglaan ang gub- 
yernong Bush ng $250 bilyon para 
tuwiran nang bumili ng mga sapi at 
magkaroon ng bahaging kontrol sa 
siyam pang pinakamalalaking nalu- 
luging bangko at institusyong 
pampinansya sa US. Dagdag na 
hakbangin ito sa nauna nang plano 
ng gubyernong Bush na nalilimita 
sa pagbili lamang sa bagsak-hala- 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2008 


gang mga pampinansyang pamu- 
muhunan ng mga ito. Noong una'y 
iniiwasan ng gubyernong Bush ang 
ganitong hakbangin na itinuturing 
na taliwas sa itinataguyod nitong 
deregulasyon sa ekonomya. 
Napilitang umayon ang US sa 
naunang hiwalay nang hakbangin 
ng UK at iba pang bansa sa Europe. 
Naglaan ang UK ng halos $700 bil- 
yon upang ipambili ng makabulu- 
hang porsyento ng mga naluluging 
bangko at ang iba ay panggaranti- 
ya sa mga pautang ng mga ito. 
Nagpasok na ang UK ng $89 bilyon 
sa kapital ng apat na naluluging 
bangko doon at naglagak ng 5356 
bilyong garantiya sa mga pautang 
nito. Binili rin kamakailan ng gub- 
yernong Switzerland ang 559.3 bil- 
yong sapi ng UBS. Nagpasok din ng 
513.4 bilyon ang gubyerno ng The 
Netherlands sa bangkong ING, isa 
sa pinakamalaking bangko sa mun- 
do. Nauna rito, baha-bahagi ng 
mga bangkong Fortis at Dexia ay 
binili ng European Central Bank at 
mga gubyerno sa Belgium, The 
Netherlands at Luxembourg. 
Napilitan ang mga imperyalis- 
tang gubyerno na magpasok ng ka- 
pital sa naluluging malalaking pri- 
badong bangko upang lutasin ang 
masyadong mababang kapitalisa- 
syon ng mga ito kumpara sa dam- 
buhalang mga pautang nila at kon- 
trolin ang mga patakaran ng mga 
bangko sa pamumuhunan at pagpa- 
pautang. Partikular na layunin ang 
muling mapagulong ang pagpapau- 
tang sa mga mamumuhunan sa ha- 


ngaring mapasigla ang sumasadsad 
na kapitalistang ekonomya. 

Samantala, nitong Oktubre 8 ay 
nagbuhos ang gubyernong US ng 
karagdagang 537.7 bilyong pansu- 
hay sa American International 
Group (AIG), na nauna na nitong 
pinahiram ng 585 bilyon noong 
Setyembre. Sa kabila ito ng pagka- 
kabulgar ng walang pakundangang 
paglustay ng halos kalahating mil- 
yong dolyar sa marangyang piging 
ng mga pinuno ng kumpanya dala- 
wang linggo matapos isalba ng 
gubyerno ang AIG. 

Gayunpaman, wala nang saysay 
ang lahat ng hakbanging ito. Di ni- 
to napipigilan ang tuluy-tuloy at 
lalong paglala ng pandaigdigang 
krisis pampinansya at nag-iibayo 
ngayong pagbagsak ng tunay na 
ekonomya sa US at buong mundo. 

Pagbagsak ng produksyon at 
lumalalang disempleyo sa US at 
buong mundo. Ang kabuuan ng 
produksyong industriyal sa US ay 
bumagsak nang 2.8% nitong Set- 
yembre, pinakamatarik mula Dis- 
yembre 1974. Noong Agosto, bu- 
magsak na ito nang 1%. Sa kabuu- 
an ng ikatlong kwarto ng 2008, bu- 
magsak nang 6% ang produksyon 
kumpara noong nakaraang taon. 
Ang sektor ng manupaktura ay su- 
madsad nang 2.6%, pinakamalaki 
nitong nakaraang 28 taon. Ang 
produksyon sa US ay tumatakbo sa 
76.4% lamang ng buong kapasidad 
nito, pinakamababa mula Oktubre 
2003. 

Pinakamatinding binibiktima 
ng pagbulusok ng tunay na eko- 
nomya ang mga manggagawa at 
masang anakpawis. Pinakamataas 
na ngayon ang 6.1% na antas ng 
disempleyo sa US nitong nakaraang 


11 


pitong taon. Tumataas din ang disempleyo sa Europe. 
Ang 11.3% na antas ng disempleyo sa Spain at 9.9% 
sa Slovakia ang pinakamatataas sa buong Europe. Pi- 
nakamataas na sa loob ng 17 taon ang 5.75% na an- 
tas ng disempleyo (katumbas ng halos 1.8 milyon ka- 
taong walang trabaho) sa UK na tinatayang aabot sa 
mahigit dalawang milyon pagsapit ng Disyembre. Tu- 
mataas din ang antas ng disempleyo sa iba't iba pang 
malalaking kapitalistang bansa sa Asia. 

Bumabagsak ang kumpyansa ng mamamayan sa 
sitwasyong pang-ekonomya at bunga nito'y bumabag- 


dex ay bumagsak mula 86.5 noong nakaraang taon tu- 
ngong 70.3 noong Setyembre at 57.5 nitong Oktubre. 
Sukatan ito ng timpla ng mamimiling Amerikano rela- 
tibo sa indibidwal at pangkalahatang kalagayang 
pangkabuhayan. Ito na ang pinakamalalim na pagbag- 
sak mula 1952. Sa mga susunod na buwan, tinatayang 
babagsak pa ito sa 56.7 o mas mababa pa. 

Ibayong masahol pa ang kalagayan sa nakarara- 
ming atrasadong bansa sa daigdig kung saan ang ma- 
laking mayorya ng mamamayan ay wala o kulang ng 
trabaho at dumaranas ng lumalala pa ngayong kahira- 


sak din ang konsumo. Ang US Consumer Sentiment In- 


Melamine sa gatas at iba 
pang krimen sa ngalan ng 


tubo 


ang namatay kamakailan dahil sa sakit sa bato sanhi ng pagkaka- 


H indi bababa sa 90,000 sanggol na Tsino ang naospital at anim na 


lason. Natuklasang ang gatas na iniinom nila ay hinahaluan ng 
melamine, isang kemikal na sangkap sa paggawa ng plastik. Ginagawa ito 


upang palabasing mas mataas ang 
aktwal na nilalaman nito. 

Ang iskandalong ito ukol sa me- 
lamine ang pinakahuli sa mga na- 
bubunyag na kaso ng napakaba- 
bang pamantayan ng produksyon 
sa China. 

Noong 2007, natuklasang may 
taglay ding melamine ang isang 
sangkap ng mga ibinebentang pag- 
kaing panghayop na ikinamatay ng 
maraming alagang aso at pusa sa 
US at iba pang bansa. Ang sangkap 
ay inangkat mula sa China. 

Napag-alaman din noon na 
kontaminado rin ng naturang kemi- 
kal ang kending White Rabbit na 
gawang China. Bukod sa melamine, 
mayroon ding formaldehyde (kilala 
sa tatak na Formalin) ito at tatlong 
iba pang produktong pagkain mula 
sa China. Sa halip na preserbati- 
bang pampagkain ang gamitin, ang 
inihalo ay ang mas murang formal- 
dehyde, na nakalalason at ginaga- 
mit na pang-embalsamo. 

Pati toothpaste na mula sa Chi- 
na ay natuklasang may mataas na 


12 


protinang taglay ng produkto kaysa 


antas ng diethylene glycol, isang 
nakalalasong kemikal na nakakasira 
rin sa bato. Dahil mas mura ito, ili- 
gal itong ginagamit na pamalit sa 
sangkap na pampakinis sa timpla 
ng toothpaste. 

Noong taon ding iyon, natukla- 
sang may mataas na antas ng ting- 
ga ang mga pinturang ginamit na 
pangkulay sa mga laruan at iba 
pang produktong pambata na gina- 
wa sa China. Ito ay kahit may mga 
minamanupaktura nang pinturang 
walang sangkap na tingga. Ang 
pagkakalason sa tingga ay nakapi- 
pinsala sa utak, bato, puso, bituka 
at iba pang bahagi ng katawan. 

Ang kalakarang ito sa China ay 
palatandaan ng lalim na inabot ng 
kapitalistang katusuhan at kabulu- 
kan sa bansa. Sinasagad ng burge- 
sya at burukrata kapitalistang 
Tsino ang kanilang tubo anuman 
ang kapalit, kahit mismong ka- 
ligtasan ng mga kumokonsumo. 

Hindi kataka-takang umabot 


pan at kagutuman. 


ABI 


sa ganito ang China dulot ng hu- 
mihigpit na integrasyon ng bansa 
sa pandaigdigang sistemang kapi- 
talista. Bilang sumisibol na ka- 
pangyarihan sa pandaigdigang sis- 
temang kapitalista, pati pinaka- 
krudo at pinaka-antisosyal na mga 
pamamaraan ay ginagawa ng ma- 
raming kapitalista roon para mag- 
kamal ng malaking tubo at makai- 
pon ng kapital sa pinakamabilis na 
paraan. Masama pa rito, marami sa 
mga kumpanyang sangkot sa gani- 
tong kriminal na mga gawi ay pag- 
aari ng estadong nagkukunwang 
komunista. 

Ang ganitong kalakaran ay pi- 
nasasahol pa ng pamumuhunan sa 
China ng mga korporasyong multi- 
nasyunal na doon nagpapagawa 
ng kanilang mga produkto upang 
samantalahin ang murang lakas- 
paggawa sa bansa. Di nakapagta- 
takang marami sa mga nakapipin- 
salang produktong yaring China ay 
may mga tatak na Amerikano tulad 
ng Mattel at Disney. ABI 


ANG BAYAN Oktubre 21, 2008 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXIX Blg. 20 
Oktubre 21, 2008 
www.philippinerevolution. net 
Editoryal 


Di makaliligtas sa mamamayan 
ang pusakal na kriminal na si Arroyo 


H abang papalapit ang 2010, lalong nagiging abala si Gloria Arroyo sa pag- Ka 
i] 


mamaniobra para ipagpatuloy ang kanyang paghahari sa 7 
Malacafang. Labis siyang nangangamba na kung (S) 
wala na siya sa poder ay mapananagot siya sa napakara- WA 
mi niyang kasalanan at krimen sa mamamayan. 
Makailang beses mang sabihin ni Gloria Arroyo na 
hindi na niya palalawigin ang kanyang kasa- 


lukuyang termino, walang naniniwalang NG 

kusa siyang bababa sa poder pagsapit 

ng 2010. A JN BP 
Sadyang kapit-tuko sa poder si Arro- AY 


yo. Hangad niyang manatiling reyna sa 
anumang paraan. Iyon lamang ang kan- (B 
yang katiyakang mapepreserba niya ang l PENTA NGA 
kanyang sarili at ang kinamal niyang yaman ha- Ng YA 
bang nasa kapangyarihan. Kaya kasabwat ng kan- | 
yang mga alipures, nagpapakadalubhasa si Arroyo sa pagma- 
maniobra at pambabaluktot sa mga prosesong “ligal” at iligal NA , 
para makapanatili sa pwesto. NGH EN 
Sa kabila ng matatag at malawak na pagtutol ng mamama- @ x11117 
yan at ng paulit-ulit na pagkabigo ng pakanang ito nitong na- H iang 
karaang mga taon, charter change o cha-cha pa rin r 
ang pangunahing inaasahan ni Arroyo sa pagpapa- E A 
natili sa poder sa paraang “ligal.” Kung anu-ano ang UA 
isinasangkalan ni Arroyo at ng kanyang mga alipures A Ý DB) 
para ipilit ang cha-cha gaano pa man kagarapal ang Ø 
mga ito. 78 ; 
Maging sa harap ng lalong lumalalang krisis ng 
pambansang ekonomya dulot ng papalalim na pandaigdigang 
resesyon, cha-cha pa rin ang laman ng utak at mga hangarin ni 
Arroyo. Isinasakay niya ang tusong planong manatili sa poder sa imperyalis- 


z 
" 


Mga tampok sa OBL2 bigo sa Eastern Matagumpay ang welga | Lumalalang krisis ng 
isyung ito... Visayas PAHINA 3 | sa Bluestar PAHINA 6 | kapitalismo 8 PAHINA 12 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


